

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


WINNIPEG, APRÍL 1903 


Jesus, Lover of my Soul, 

1 nýrri þýöing eftir hr. Jón Runólfsson. 

\ (Með sínu lagi.) 

1. Jesús, ást þín öll mér skín; 
opinn faðm þinn hríf mig í. 
Rýkr hrönn og geyst viö gín^ 
gnýja fár-myrk þrumuský. r ., <* 
Mig þín hylji mildin há 
meöan stormsins dynja 'grÖnd, 
land upp' síöan leiöi á 
lausnarhönd þín mína önd. 


2. Hvergi skjól eg annaö á; 
törmœdd sál mín ferst án þín 
Vík mér ei hér einum frá, 
einka-stoð og huggun mín. 

Á ^pér hvílir allt mitt traúst; 
eg á þínar náöir flý. 

VeryEjj barn þitt varnarlaust 
vængpF þinna skugga í. 


Þú ert, guðs son, herra hár, 
hjálpráð eitt, er nœgir mér. 
Leið hinn blinda, lækna sár, 
ljá þeim hönd, er fallinn er. 
Eilíft, heilagt er þitt nafn, 
afrek mitt er vonzku-dáð; 
stend eg veill með synda-safn 
sannleiks ért' þú ljós og náð; 



: <*h~ 'T^' 


fe,.' * T 

4. .Líknar-nœgð þú ljónjáf áf — 
^ lítei cTS hylja rnína síltt; 
eláku þinnar'"oþiFT?& haf, • 

hreinleik hjartans hekt. 
/,^, < _^e'tra, þú ert lffsins* lind,, 

niig þyrstan bergja’ 'af þér; 
0 O 0 P þvo burt minnar sálar sJoÖ, 
svala þú*um etfífö inér. ■ 


Vísindalegar mótsagnir. 

$* * | . 

í fyrra flutti fclr. Frederic EJelitzsdfl, hálærí% Þjóöv^'jrog 

og meðal anþárs frægr fyrir lærdóin simi í, Assýrni-ffœði,. fyrir- 
lestr í Berlin frammi fyrir Vilfijálmi Þýzkalandskeisara og 
fjölda annarra stórmenna urfi „Babel og bi*blíuna“. Um 
þann fyrjijlestr var ákaflega mikiö rpett «g ritaö á eftir. Þar 
komu fram mjög sterk mötmafeli aegja guölegum innblæstrí 
gamla testamentisins, og voru þau mótmæli. komandi frá svo , 
viörkenndum vísindamauni, hiö niesta fágtjád&rSfui áhfang- 
endum hinnar vantrúivöu biblíu-,,kritíkar'én kristymi trú 
hins vegar E'f hneykslunar. Höfundr fyrifrestrs Jvessjhefir 
löngu áör veriö kunnr fyrir skynseinistrúaretefnu..sína, þar 
sem faðir hans aftr á ífiöti, dr. l ; ranz Delitzscla (t ji.Sr)oi,' var 
jafnt frægr fyrir lærdómVinn og fastheldnrfúþhá víö trúna á 
Jesúm Krist og biblíuna seni guös orö, ’*Nu-- aftr í bvrjan* 
þessa árs fékk Frederic Delitzsch áskoran frá kefsaránurn jtil’ 



aö flytja annan fyrirlestr í höfuðstaö Þýzkalands únt sairta 
efni,. og það gjöröi... hann. En þetta, síöara eyi n(ffig áná 
y.-kk'.vuu lengia i vaiitrii.'iráfújjiapj^i.'tiö íyr 
keisara,'sepi er trúaör krjstinn' 1 rt’iapí; - en þó í 
rtfjög frþilslyoiðlf, ]>a' k,s 14 fram úr .'lþj húii. at-' 

ekki a ■ sór áe'tið með að^Voriúa sjájfr ofknþerlega frármwfe-ð 

"V * ' ■ it'- *•£' * 

mótmæli gégn þessum Vísitrdalegu og váhtrúuöu kejiningar- 


%/.Mergrinn málsins í þ%§surh ný.}Ö^yrirlestii t , h|(ís þýzka 
prófessqrs er |)að, að gamla testamehtíö hafi eijgafþþinberan 
inni aö hiilda snertandi Jesúm sem H; hjnn fýrirhléiftiá’.Me|sías, 


enda liggi alls engiti. yfirnáttúrleg opinberan til grundvallar 
íyrir guöstrú- gamla testamentisins, heldr sé hún í fyrstu upp- 
runnim .hjá^ Babyloníu-mönnum og. hafi þaðan komiö til 
Ilebrea. 

' Erí.skömmu síðar flutti annar hálærðr maðr í fornfrœð-' 
ufn /)ssýrá og' Babyloníu-rftanna, dr. Hilprecht frá Philadel- 
phia, Syrirlestr í Leipzig á Þýzkalandi um náskylt efni; og þó 
aö sá ^yrirlestr væri í rauninni alls ekki stýlaðr á inóti hinum 
vísindafegu kenningum dr.s Delitzsch, þá komst hann þar þó, 
að því^er.trúarbrö’gðin snertir, að algjörlega gagnstœðri niðr- 
Hilprecht í er upphaflega lærisveinn hins eldra De- 
litzsch'heyrir lútefskú kirkjunni til, var áðr einn af kennurum 
háskólans í Philadelpnia, Qg þaöan var hann fyrir fjórtán ár- 
uití gjörðr út til að standa-fyrir útgreftri og ra'nnsóknum eld- 
gamalla borgarústa austr í Mesopotamíu.. Hefir það fyrir- 
tœki verfö ákaflega ervitt og haft afar mikinn kostnað í för 
með sér. En árangrinn er stórkostlegr, og almennt er Hil- 
precht nú talinn skara fram úr öllum ^mtíðarmönnum sínum - 
að þekking og skarptjg ygg hi í þeim séísþöku austrlenzku vísind- 
um,- sem hann hefir lagt stund á. Hanh er og hefir lengi veriíí, 
með í ritstjórn Philadelphia-blaðsins ,1'Sunday School Times* 
Fjöldi ritgjörðaæftir hann hafa þar birzt á seinni árum umí. 
ran nsóknir þær,''sem gjörðar ha,fa .verið í löndum þeim, er 
helzt snerta hina helgu sögu biblíunnar. Og nú fyrir fám 
vikum er bók ein mikik ura^allar þær rannsóknir á nítjándu 
öldinni komin út í Philadelphia. Aðsl-höfundr þess ritverk s 
er Hilprecht, en sainverkamenn ffans hafa þar verið þessir 
fjórir lærðu Þjóðverjar: BenHngmL(hj|nnritár um rannsókm 
irnar í (Íyðingalandi),- Iþommel (Arabíu), Jensen (rannsóknir, 
er. snerta sögu Hetíta) og SÍeíndorff- (Egyptaland). Hinn 
enskí tiBll bókarinnar er: ,, Explórations in Bible Lands dur- 
iflg the T'Siaeteenlh Century“. Hún er gefin'út af Holman & 
Co. og Kos'tar 3 dolí. 

En út af fyrirlestri Hilþrechts, þeim'er hann flutti í Leip- 
zig, ‘komst þýzka tímaritið ,,Der alte Glaubð“ svo að orði: 


,,^.yo háar vonir sem vér gjörðum osS fyrirfram um Hil- 
precht, þá gjörði hann þó betr en vér bjuggumst við. Þótt 


20 


hann hafi komið svo miklu til leiðar á svæði sinna sérstöku 
vísindalegu rannsókna, þá talaði hann þó látlaust ög blátt 
áfram, með virðulegri gætni, sem laus var við allan sérgœð- 
mgshátt og sjálfsþótta; en það, sem vér einkum viljum leggja 
áherzlu á, var það, að út úr orðum hans skein glóandi trúar- 
áhugi, sem þegar í stað dró að sér hjörtu áheyrendanna. Það 
þurfti ekkert smávegis áræði til þess að tala í anda Esajasar 
og Jeremíasar frammi fyrir mönnum þeim, er alls engan trú- 
argrundvöll kannast við. En það einmitt gjörði þó Hilprecht. 
í inngangsorðum erindis síns gjörði hann þá játning, að þrátt 
fyrir allt, sem hinir hálærðu meistarar í gamla testamentis 
frœðum héldi fram, hefði hann aldrei séð svo sterkar sannanir 
fyrir fullkomnum og óhagganlegum áreiðanlegleik spádóm- 
anna þar eins og í rústunum í elzta menntalandi heimsins, 
héraðinu mikla milli fljótanna Evfrat og Tígris, sem vér, nú- 
tíðarinnar fólk, hljótum að kalla ,,ey hinna dánu manna“. 
En ekki að eins inngangr fyrirlestrsins, heldr líka hann allr, 
varpaði fyllilega ljósi yfir boðskap spámananna í ritningunni. 
[I spádómsbók Esajasar—14, 12—lesum vér:] „Hvernig ert 
þú af himni ofan fallin, þú hin fagra morgunstjarna? Hvern- 
ig ert þú til jarðar niðr hrunin, þú, sem varla virtir þjóðirnar 
viölits ? ‘ * Þessi dómsorð spámannsins (yfir Babylon) komu 
sem bergmál út úr rústardyngjum þeim, sem sýndar voru af 
fyrirlesaranum bæði með orðum og myndum. En enn þá- 
meira áræði þurfti þó til þess að vitna á móti hinum gust- 
miklu heilabrotum annars eins manns og Frederics Delitzsch 
og með því að mana fram á móti sér ofsa allra vísindalegra 
rannsóknaranda í Þýzkalandi. En ekki heldr hér hikaði Hil- 
precht sér við að láta í ljósi fasta og óhagganlega sannfœring 
sína frammi fyrir hinum fjölmenna áheyrendaskara. ,Þar 
sem nýlega hefir tilraun gjörð verið* — sagði hann—, til þess 
að leiða hina hreinu eingyðistrú ísraels út úr babylonskum 
uppsprettum, þá er eg til þess knúðr að lýsa yfir því, sam- 
kvæmt fjórtán ára rannsóknum mínum á fleygletrs-rúnamáli 
Babyloníumanna, að það er með öllu ómögulegt. Trú hins 
útvalda lýðs drottins hljóðar svo: Heyr, ísrael: drottinn vor 
guð er sá einasti guð. Og sú trú gat aldrei komið frá hinu 


« 


21 


babylonska goðafjalli, því ömurlega beinahúsi rotnunar og 
dauöa? 1 

,,Slíkt trúarhugrekki er oröiö sjaldgæft í Þýzkalandi. En 
því fremr fögnum vér yfir því, að Hilprecht kom opinberlega 
fram til þess meS svo heitum og einbeittum orðum, að halda 
uppi friðhelgi hins opinberaða sannleika. “ 

það, sem ber á rnilli í skoöunum þeirra Hilprechts og. 
Delitzsch viðvíkjandi uppruna guðstrúarinnar í ísrael, snertir 
gamla testamentis ,,kritík“ nútíöarinnar í hennar dýpstu rót. 
Og fæst hér bending um það, að ,,niÖrstaða“ sú, sem guð- 
frœðis-,,vísindamennirnir" á íslandi hafa verið aö prédika í 
seinni tíS, muni ekki vera svo alveg fullsönnuð og óyggjandi. 

Annars hefir Delitzsch út af mótmælum þeim, sem kenn- 
ingar hans um uppruna Mósesar-lögmáls urðu fyrir, til stórra 
muna dregið úr þeim staðhœfingum sínum. Hann kveðst nú 
ekki vilja halda því fram, að þaS lögmál eigi rót rína aS rekja 
til Babyloníumanna, heldr aS eins, að inn í það hafi slceözt 
babylonskar hugmyndir. 


Hvers vegna trúi eg á Jesúm Krist? 

Eftir hr. guOfrœBis-kandídat Jón Þorvaldsscn. 

Eins og kunnugt er þá er Jesús Ki str aöal-hyrningar- 
steinn kristindómsins, og meS trúnni á guðdóm hans stendr 
kristindómrinn og fellr. Ef sú trú er sönn, þá er engum vafa 
undirorpið, aö kristindómrinn er sannleikr og hin kristilega 
kirkja er grundvölluö á óbifanda bjargi. En ef sú trú reyndist 
ósönn, þá er það á hinn bóginn deginum ljósara, aS kristin- 
dómrinn er ekki sannleikr, og 'kristin kirkja væri þá á sandi 
byggð. En þar sem trúin á g ðdóm Jesú Krists hefir slíka 
þýöing fyrir kristindóminn, þá er það augÍjóst, að þaS stendr 
engan veginn á sama, hvernig vér stöndum gagnvart þessu 
atriði trúar vorrar; þaS stendr engan veginn á sama, hvort vér 
trúum á guðdóm Jesú, eSa eigi. En þó sýnir dagleg reynsla, 
að þeir eru svo sorglega margir, sem láta sér standa á sama 
um þetta, og ganga fram hjá Jesú, rétt eins og han n 



22 


kœmi þeim ekkert viö. í tölu slíkra manna eru eigi að 
eins hinir opinberu, svörnu óvinir kristindómsins, heldr og 
margir þeir, sem þykjast kristnir og telja sig í lærisveina- 
flokki Jesú Krists. En svo óskiljanlegt sem þetta viröist 
vera, þá er þaS þó, þegar vel er aö gætt, svo auðskilið. 
Það stafar aö sumu leyti af kæruleysi og hugsunarleysi, en aö 
sumu leyti af hinni skaðlegu tilhneiging manna til aö draga 
sjálfa sig á tálar. En sérhver alvarlega hugsandi maðr ætti 
sannarlega ekki aö láta þessar hindranir veröa þröskuld á vegi 
sínum, heldr ætti hann að setja sér Jesúm Krist sem bezt 
fyrir sjónir, viröa fyrir sér kenning hans, störf og líferni, til 
þess svo að geta gefið sjálíum sér sem áreiðanlegast svar upp 
á spurninguna: Hvað virðist þér um Krist? — þá spurning, 
sem hver hugsandi maðr hlýtr að skoöa sem hina þýðingar- 
mestu lífsspurning, er hann fær lagt fyrir sjálfan sig. Ýms 
af orðum Jesú eru líka þess eðlis, að engum getr staðið 
á sama um, hvort þau eru sönn eða ekki. Eg vil nefna önnur 
eins orð eins og þessi: ,,Eg em vegrinn, sannleikrinn og 
lífið; enginn kemr til föðursins nema fyrir mig. “ Öllum 
þeim, sem ekki trúa á Jesúm sem drottin sinn og herra, væri 
auðvitað illa við það, ef sá vegr, sem hann hefir vísað á, 
væri eini vegrinn til himins. Og ekki væri þeim betr við það, 
að Jesús væri sannleikrinn og lífið, þannig, að dauðinn yrði 
hlutskifti allra þeirra, sem ekki vildi aðhyllast hann. Og þótt 
það, ef ti' vill, þyki mikið sagt, þá get eg vel ímyndað mér, 
að margir vildi gefa mikið til, að þessi orð væri lygi. En 
þess er vel að gæta, að sannleikr þessara orða stendr og fellr 
engan veginn með því,hvort þau erugeðfelld eða ógeðfelld hin- 
um náttúrlegu tilfinningum vorum, heldr stendr hann og fellr 
með því, hvort Jesús hefir haft vald til að tala þau eða ekki. 
En slíkt vald er óhugsanda að hann hafi haft nema því að 
eins, að hann jafnframt því, sem hann var sannr maðr, hafi 
einnig verið sannr guð. En hér stöndum vér frammi fyrir 
hinum mikilvæga leyndardómi guðhræðslunnar, eins og post- 
ulinn Páll kemst að orði, er hann segir: ,,Vafalaust er þessi 
leyndardómr guðrœkninnar mikilvægr: Guð birtist í hold- 
inu, er réttlættr af andanum, sén af englunum, boðaðr meðal 



23 


heiöinna þjóða, meðtekinn í trúnni í heiminum, upp numinn í 
dýrð“ (i. Tím.3, 16). Sannarlega er allt þetta leyndardómr. 
Allr kristindómrinn er leyndardómr, óskiljanlegt, dásamlegt 
kraftaverk. Vér höfum, ef til vill, aldrei veitt þessu full- 
k'omna eftirtekt; og stafar það af því, að vér vorum svo ungir, 
þegar þetta kraftaverk varð fyrst á vegi vorum. Vér vorum 
ekki gamlir, þegar mamma okkar sagði oss fyrst frá hinum 
himinborna jólagesti, hvernig fœðing hans hafi orðið gjör- 
völlu mannkyninu til blessunar. Vér trúðum þá á hann af 
því að vér vissum, að hún sagði oss ekki annað en það, sem 
satt var. En svo inndæl og dýrmæt sem barnatrúin er, þá á 
það þó við um hana, sem Páll postuli segir á einum stað: 
,,Þegar eg var barn, talaði eg sem barn,var lyndr eins og barn 
og hugsaði sem barn; en þegar eg varð fullorðinn, lagði eg af 
bernskuna 11 (i. Kor. 13, 11). Ef trúin á guðdóm Jesú Krists 
á að verða persónuleg eign vor, sannarlegt lífsafl fyrir oss, þá 
megum vér eigi grundvalla hana á því, sem oss hefir verið 
sagt, eöa vér höfum lært. Hún verðr þá að grundvallast á eig- 
in sannfœring og persónulegri lífsreynslu. Hin mikla spurn- 
ing, sem hver og einn þarf því að leggja fyrir sig, er þessi: 
Hvers vegna trúi eg á Jesúm Krist? Þessari spurning vil eg 
nú, fyrir mitt leyti, leitast við að svara. Skal eg engan draga 
á því, að svar mitt verðr á þessa leið: Eg trúi á Jesúm 
Krist af því að eg hefi bæði ytri og innri vitnisburði, sem eru 
mér fullnœgjandi trygging fyrir því, að hann er sá, sem hann 
sagðist vera : guðs eingetinn sonr, ímynd veru hans og ljómi 
dýrðar hans (Hebr. 1, 3). 

Eg vil þá fyrst snúa mér að hinum ytri vitnisburðum, og 
ieitast við að sýna fram á, hvernig allt það, sem vér vitum 
um Jesúm Krist, orð hans, störf og líferni, staðfestir guðdóm 
hans. Það gefr að skilja, að eg hlýt hér að styðjast við heim- 
ildarrit; og þau heimildarrit, sem þá fyrst verða fyrir mér, 
eru hin fjögur guðspjöll nýja testamentisins, með því líka þau 
eru hin einu áreiðanlegu heimildarrit, þegar rœða er um Jesúm 
Krist, kenning hans, störf og líferni. Reyndar hafa ýmsir á 
síðari tímum reynt að vefengja áreiðanleik þessara heimild- 
arrita vorra, og því hefði, ef til vill, verið réttajra af mér að 



24 


byrja á því að leiða rök að ritvissu og áreiðanlegleik guð- 
guðspjallanna. En þetta myndi verða allt of langt mál, og 
því hefi eg leitt það hjá mér. Eg læt mér nœgja að benda 
öllum þeim.sem eru vantrúaðir á áreiðanlegleik guðspjallanna, 
á hina svo kölluðu ,,hærri biblíu -kritík“. Slíkar rannsóknir 
hafa staðið yfir á síðustu tímum, og standa yfir enn í dag. 
Nú er gamla testamentið í hreinsunareldinum, en nýja testa- 
mentið er flogið út úr honum að öllu leyti með ósviðnar 
fjaðrir. Þessar biblíurannsóknir hafa, að því er nýja testamentið 
snertir, verið framkvæmdar af óvinum kristindómsins í því 
skyni, að ryðja honum úr vegi; en þegar vér nú hugsum um, 
hver niðrstaðan hefir orðið, þá koma oss ósjálfrátt í hug orð 
Jósefs til brœðra sinna: ,,Þér ætluðuð að gjöra mér illt, en 
guð sneri því til góðs“ (i. Mós. 50, 20). Vér sjáum einnig í 
biblíurannsóknum þessum guðs forsjónar hönd, er lætr óvini 
kristindómsins verða verkfœri í sinni hendi til þess að styrkja 
vini kristindómsins í trúnni á sannleik hans. En þar sem 
nú hin vísindalega rannsókn hefir engan veginn raskað áreið- 
anlegleik guðspjallanna, þá megum vér treysta því, að sú 
Jesú-mynd, sem þau draga upp fyrir oss, er veruleikanum 
samkvæm. Vér höfum eflaust allir veitt því eftirtekt, að þeg- 
ar málarar eða myndasmiðir búa til myndir af Jesú, þá ein- 
kenna þeir þær vanalega frá öðrum myndum með geislabaug 
umhverfis höfuðið. Sá geislabaugr er tákn hinnar guðdóm- 
legu geisladýrðar, sem ljómar frá persónu Jesú, hvort heldr 
vér virðum fyrir oss orð hans eða líferni. 

Það, sem sérstaklega vekr undrun vora og aðdáun, þegar 
vér virðum fyrir oss orð Jesú, er sá öruggleiki, sem hvervetna 
hvílir yfir þeim. Það er aldrei hik á honum, og hann er 
aldrei í minnsta vafa um það, sem hann segir. Hvort heldr 
hann framsetr grundvallarlög guðs ríkis fyrir tiltilheyrendr 
sína, eða útlistar leyndardóma þess fyrir lærisveinum sfnum, 
eða ver sig fyrir árásum óvina sinna, þá hvílir sami öruggleiki 
j'fir orðum hans. Kennslu-aðferð hans er nokkuð sérstök að 
því leyti, sem hann notar svo mikið samlíkingar og dœmisög- 
ur. En allar samlíkingar hans eru undr fagrar og vel valdar, 
og margar af dœmisögum hans eru, að dómi mestu vísinda- 
manna, fegrstu perlurnar í heimsbókmenntunum. 



25 


Hann vitnar um sjálfan sig og segir það hiklaust, aS 
hann sé guð, og fyrir þau orð sín lét hann líf sitt; því þetta 
var hið eina, sem óvinir hans gátu fundið honum til saka. 
Hann hefir og talað mörg þau orð, sem ekkert gildi hafa 
nema því að eins, að guðdómlegt vald standi bak við þau. 
Hvernig gæti t. d. nokkur dauðlegr maðr, sem ef til vill væri 
að eins lítið fullkomnari en eg eða þú, talað önnur eins orð 
og þessi: ,,Komið til mín, allir þér, sem erviðið og þunga 
eruð hlaðnir; eg mun veita yðr hvíld“ (Matt. 11, 28)? Eða 
þessi: ,, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því 
og gjörið allar þjóðirnar að lærisveinum, skírandi þá til nafns 
föðursins og sonarins og hins heilaga anda. Og sjá, eg em 
með yðr alla daga, allt til enda veraldarinnar“ (Matt. 28, 
19)? Slík orð sem þessi hlyti í munni sérhvers dauðlegs manns 
að vera, ef ekki lygi, þá að minnsta kosti meiningarlaust 
skrum. það er að eins guð, sem svona getr talað. Þá má 
og minna á hin eftirtektarverðu orð Jesú í Jóhannesar guð- 
spjalli, 14. kap.: ,,Trúið á guð og trúið á mig. “ Hér heimt- 
ar hann skilyrðislaust tilbeiðslu vora, og væri slíkt óhugsan- 
legt, ef hann hefði ekki verið sér þeSs meðvitandi, að hann 
var sannr guð, jafnframt þvf að hann var sannr maðr. 

Þannig fáum vér þá af orðum Jesú, svo framarlega sem 
þau eru sönn, órækan vitnisburð um guðdóm hans. En nú 
get eg búizt við því, að efinn vakni, sem er svo ríkr í brjóst- 
um margra. Eg get búizt við því, að þeir segi sem svo: 
Mér er eigi nóg að vita það, að Jesús hafi talað þau orð, sem 
óhjákvæmilega hljóta að leiða til trúarinnar á guðdóm hans; 
eg þarf einnig að fá vissu fyrir því, að hann hafi sagt satt. 
En hvar get eg fengið þá vissu? Hvar get eg fengið óyggjandi 
vissu fyrir sannsögli Jesú?—Áðr en eg svara þeirri spurning vil 
eg taka það fram, að hafi Jesús eigi sagt satt, þegar hann 
vitnaði um sjálfan sig, þá getr að eins verið um tvennt að 
rœða. Annaðhvort hefir Jesús sagt annað um sig og köllun 
sína en hann vissi satt vera, eða hann hefir sjálfr verið blekktr 
af rangri ímyndun og þess vegna sagt annað en satt var. í 
fyrra tilfellinu hefði Jesús verið svikari og lygari, sem enginn 
gæti borið virðing fyrir, en í síðara tilfellinu ringltrúarmaðr. 



26 


En hvorttveggja þetta er óhugsanlegt og ómögulegt, og erlíf- 
erni hans og athafnir hin tryggasta sönnun fyrir því. Vér undr- 
umst orö jesú og kenning. Vér dáumst aö siðalærdómi hans, 
sem enda mótstöðumenn kristindómsins kannast viö að sé hinn 
háleitasti og fegrsti, sem hugsazt getr. En þó er það jafn- 
vel hvorugt þetta, sem hefir hafið nafn jesú yfir öll nöfn og 
gefið honum tign, sem allri tign er œðri, heldr er það hið full- 
komna samrœmi, sem á sér stað hjá honum milli kenningar 
og breytni. Hjá oss mönnunum vill það oft reynast svo, að 
eitt er að tala, annað að gjöra. Margir beztu siðfrœðingar 
hafa breytt þveröfugt við það, sem þeir kenndu. Mannkyns- 
sagan sýnir oss svo mörg dœmi því til sönnunar. Hinn 
frægi gríski spekingr Sókrates, sem vér þekkjum sennilega 
allir, kenndi vel um skírlífi, en heimilislíf hans var allt 
annað en fagrt. Hinn mikli heimspekingr Rómverja, Cicero, 
hefir ritað bók uin að menn eigi ekki að óttast dauöann, eu 
flýði þó sjálfr til þess að forða lífi sínu. Heimspekingrinn 
Seneca ritaði bók um yfirburði fátœktarinnar, um leið og 
hann sjálfr hallaði sér upp að gullborði. Iivílíkr meginmunr 
er á þessum mönnum og Jesú Kristi. Enginn hefir getaö 
sýnt fram á það, að hann í nokkru minnsta atriði hafi breytt 
gagnstœtt því, sem hann talaði og kenndi. Og svo fagrt, 
hreint og fullkomið var líf hans, að hann, umkringdr af 
mótstöðumönnum sínum, spurði með fullri djörfung: ,,Hver 
yðarget r sannað upp á mig synd?“, :i n þess að nokkur yrði 
til þess að mótmæla honum. Óvinir hans, sem höfðu vak- 
andi augu á honum, hvar sem hann fór og hvað senr hann 
gjörði, gátu ekkert fundið honum til saka, nema það eitt, að 
hann hefði gjört sig að guði, og fyrir það fá þeir hann dœmd- 
an til dauða. Jafnvel sjálfr dómarinn, hinn heiðni maðr 
Pontíus Pílatus, sem svo hörmulega lítið hirti um sannleik og 
réttlæti, vitnar um sakleysi hans, og sama gjörði lærisveinn- 
inn, sem sveik hann. Með allt þetta fyrir augum skilst oss 
það svo vel, að Pétr postuli gaf sagt um Jesútn : ,,Hann 
drýgði ekki synd, og ekki eru svik fundin í hans munni“ (r. 
Pét. 2, 22) — og þá allra sízt þau, að segja annað um sjálfan 
sig og köllun sína en hann vissi sannleikanum samkvæmt. 



27 


En þó aS Jesús hafi nú ekki vísvitandi sagt ósatt, er þaó 
þó ekki hugsanlegt, aó hann hafi gjört það óafvitandi, blekkt- 
ur af rangri íinyndun, og hafi þannig verið ringltrúarmaðr? 
Slíkt er óhugsanlegt, og vitna þaS auk annars athafnir hans. 
Hvað sem Jesús aðhefst, þá finnum vér aldrei hjá honum 
þann ákafa og ofstopa, sem er einkenni ringltrúarmanna. 
Geðshrœringarlaus er hann reyndar ekki. Vér sjáum, að 
hann hryggist, gleðst, og reiðist af heilagri vandlæting. En 
ávallt hefir hann fullkomið vald yfir geðshrœringum sínum. 
Ekki finnum vér hjá honum trú á drauma eða fyrirburði, sem 
ringitrúarlífið er svo auðugt af; og með því að bera líf hans 
saman við líf einhvers þess ringltrúarmanns, er vér þekkjum, 
getum vér bezt sannfœrzt um, hvílíkt djúp er staðfest á milli 
hans og þeirra. 

Af því, sem hér að framan er sagt, vona eg að það verði 
ljóst, að bæði líferni Jesú og kenning vitnar urn guðdóm hans. 
Eg hefi enn þá gengið fram hjá kraftaverkunum, sem margir 
telja svo þýðingarmikil, og vitna þegar til, ef þeir vilja leiða 
rök að guðdómi Jesú. Eg hefi gjört það vegna þess, að mér 
finnst kraftaverkin eigi hafa eins mikið sönnunargildi og al- 
mennt er álitið. Það eru fleiri en Jesús, sem hafa gjört 
kraftaverk. Móses gjörði kraftaverk, þegar hann framleiddi 
vatnið á eyðimörkinni, með því að slá staf sínum á hellustein- 
inn. Spámaðrinn Elísa gjörði kraftaverk, þegar hann lífgaði 
son ekkjunnar í Súnem. Margir af postulunum gjörðu einnig 
kraftaverk. En það er þó eitt kraftaverk Jesú, sem eigi verðr 
gengið fram hjá í þessu sambandi, með því að það er svo sér- 
stakt í sinni röö. Þetta kraftaverk er upprisu-undrið. Vér 
eigum hér líka því láni að fagna, að upprisa Jesú er sem sögu- 
legr atburðr eins vel rökstudd og nokkur sögulegr atburðr getr 
verið. En eins og kunnugt er, þá er á þeim atburði grund- 
völluð trúin á Jesúm Krist sem sigrvegara dauðans og lávarð 
lífsins. 

En allir þessir ytri vitnisburðir, sem trúin á guðdóm Jesú 
Krists styðst við, geta eigi oröið fullnœgjandi fyrir einstakling- 
inn, nema því að eins að innri vitnisburöir hjarta hans bœtist 
við. Til þess að geta trúað á Jesúm Krist verð eg að hafa 



28 


reynt það í lífi mínu, að hann einn fullnœgi hinni dýpstu þrá 
hjarta míns, og aö hjá honum einum sé hvíld og frið að finna. 
En hvorttveggja þetta vitna eg glaðr, samkvæmt hinni litlu 
lífsreynslu minni. 

Þegar eg skoða mitt eigið líferni í ljósi Jesú orða og ber 
það saman við hans eigið líferni, þá opnast eins og nýr hug- 
myndaheimr fyrir mér. Eg sé, hversu mjög líf mitt er fjar- 
lægt fullkomnunar-takmarkinu. Eg sé, hve fjarlægt það er 
hinu sanna lífi, lífinu eftir guðs hjarta. Mér skilst þá fyrst, 
að hugtakiö synd og sekt er enginn skáldskapr, heldr sár- 
asti veruleiki. Og því betr sem eg skoða sjálfan mig, því 
meir hræðist eg mína eigin mynd. Vér höfum eflaust allir 
lesið Grettissögu. Vér munum svo vel eftir Gretti, ógæfu- 
manninum mikla, sem hamingjan hafði svo mjög snúið bak - 
inu við, að allt virtist verða honum til ama og ar- 
mœðu. Vér eigum ervitt með að rekja orsakirnar til hins 
mikla gæfuleysis hans. En meginþátt í því hafa eflaust átt 
hin voðalegu Gláms-augu, sem jafnan grúfðu yfir honum eftir 
viðreign þeirra, þegar hann var aleinn eða í myrkri staddr. 
Það kann að vera, að þetta um Gláms-augun sé ekkert annaö 
en skáldskapr ; en það er þó sá skáldskapr, sem á erindi til 
vor allra. Gláms-augun, sem ávallt hvíldu yfir Gretti, eru 
tákn syndarinnar og syndasektarinnar, sem jafnan grúfir yfir 
oss. En eins ogGrettir ekki sá Gláms-augun, þegar hann var 
með öðrum eða í dagsbirtunni, þannig dylst synd vor og sekt 
oft fyrir oss, þegar birta heimslánsins ljómar umhverfis oss, 
eða þegar vér hrífumst áfram af glaumi og gjálífi mannlífsins. 
En svo þegar vér erum einmana og samvizkan vaknar og nær 
að ásaka oss, eða svartnætti gæfuleysisins skyggir umhverfis 
oss, þá birtast aftr Gláms-augun í sinni voðalegu mynd. En 
hver sem einu sinni hefir séð þessi voðalegu augu, er jafnan 
grúfa yfir honum, þráir eins og Grettir um fram allt að losna 
við þau, og hann hungrar jafnan og þyrstir eftir þeirri lausn. 
En þegar eg er að hugsa um það, hvernig eg geti losnað við 
þau augu, þá heyri eg þessi himnesku orð Jesú : ,,Hver sem 
kemr til mín, hann skal aldrei hungra, og hvern, sem trúir á 
mig, mun að eilífu eigi þyrsta. “ Og af sömu ástœðum og sár- 



29 


þyrstr vegfarandi drekkr af hinni fyrstu svalalind, sem verör 
á vegi hans, flý eg til Jesú. Fyrir friðþæging hans og frelsandi 
náö öðlast eg svo gjöf heilags anda, og frœkorn nýs lífs verðr 
gróðrsett í hjarta mínu. Þetta köllum vér endrfœðing. En 
með því að endrfœðingin er eingöngu verk heilags anda, þá 
er hún í innsta eðli sínu óskiljanlegt kraftaverk. En þegar 
frœkorn hins nýja lífs er fyrir skírnina gróðrsett í hjarta mínu, 
þá er það á minu valdi að hlúa að því, og það gjöri eg, þegar 
eg hafna lífinu eftir holdinu, en keppi stöðugt fram á helgun- 
arvegi. Það gjöri eg, þegar eg hefi ávallt fyrir augum hina 
háleitu köllun, sem Jesús hefir fengið öllum lærisveinum sín- 
um, þar sem hann segir: ,,Þér eruð salt jarðarinnar; þér er- 
uö ljós heimsins ; borg, sem stendr uppi á fjalli, fær eigi dul- 
izt“ (Matt. 5, 13—14). En kraftinn til þessa öðlast eg fyrir 
bœnarsamfélagið við guð, sem Jesú vegna er orðinn mér ást- 
ríkr faðir. Gláms-augun grúfa þá eigi framar yfir mér, og í 
stað liræðslunnar og óttans, er eg áðr kenndi, ríkir nú í hjarta 
mínu gleði og friðr, sá friðr, sem Jesús talar um, þegar hann í 
hinni guðdómlegu skilnaðarrœðu sinni segir við lærisveina 
sína : ,,Minn frið gef eg yðr; ekki eins og heimrinn gefr gef 
eg yðr. Hjarta yðar skelfist eigi né hræðist. “ 

Með því, sem hér að framan er áagt, hefi eg viljað leiða 
rök að því, hvers vegna eg trúi á Jesúm Krist. Hvort þessi 
rök hafa verið fullnœgjandi fyrir þig, lesari góðr, það veit eg 
ekki. En það veit eg, að guöi er enginn hlutr ómáttugr, og 
þá ekki heldr það, að láta þessi orð mín, sem í vanmætti eru 
fram borin, verða tll þess að kalla á einhvern. Og ef svo 
skyldi verða, þá vil eg gefa guði einum dýrðina. En það vona 
eg, og þess vildi eg óska, að þau hafi nœgt til þess að sann- 
fœra þig um það, að það stendr engan veginn á sama, hvort 
þú trúir á guðdóm Jesú Krists eða ekki,— það stendr engan 
veginn á sama, hvort þú heldr aðhyllist hann eða hafnar 
honum. 

Einhver hin eftirtektarverðustu orð, sem um Jesúm hafa 
verið töluð, eru orð öldungsins Símeons, þegar hann í must- 
erinu sagði við Maríu, móður Jesú: ,,Sjá, þessi er settr til 
falls og til viðreisnar mörgum í ísrael, og til tákns, sem móti 
verðr mælt. “ Þú getr, ef til vill, látið þér standa á sama um 
síðari hluta þessa spádóms, en um fyrri hluta hans er allt öðru 
máli að gegna. Þér getr ekki dulizt það, að svo framarlega 
sem orð Jesú: ,,Eg em vegrinn, sannleikrinn og lífið; enginn 
kemr til íöðursins nema fyrir mig“ eru sannleikr, þá er sá 
hluti spádómsins líka sannr. Jesús verðr þér þá annaðhvort 



30 


til falls eöa viðreisnar; en hvort heldur hann verör, það er á 
þínu valdi. Hin milda barátta milli trúar og vantrúar, sem 
nú á tímum er háð, meö jafnvel enn meiri ákafa en nokkru 
sinni áðr, er áþreifanlegt tákn þess, að augu manna eru að 
opnast fyrir því, aö þeir geta ekki gengið afskiftalaust fram 
hjá Jesú Kristi, heldr hljóta að mynda sér ákveðna skoðun um 
hann, og samkvæmt henni skipa sér í flokk annaöhvort með 
vinum hans eða óvinum. En í hvorum flokknum ætlar þú að 
vera ? Ef þér finnst, að þú með þeim rökum, sem þú hefir 
fyrir hendi, með engu móti getir trúaö á Jesúm Krist og guð- 
dóm hans, þá gakktu, kæri vinr, leiðar þinnar eins og svo 
margir, sem hér í lífi algjörlega gleymdu Jesú. Vera má, að 
þú finnir ekki, hvílíkt slys og fár þú hefir bakað þér með vali 
þínu, meðan lífssól þín skín í heiði og heimslánið brosir við 
þér. En þegar hamingjan hefir snúið bakinu við þér og 
vonarsól þín er döprum skýjum hulin, þá vekti það ekki 
undrun mína, þó að þú fyndir sárt til þess, hversu lífið er 
þungbært án Jesú og teldir þá stund sælasta, er guðs andi 
legði þér aftr orð boenarinnar á varir, svo að þú gætir beðið 
með sálmaskáldinu : 

,,Ó, gjör oss börn, og gef oss aftr jólin, 
hin glöðu jól, rrteð helgri barnatrú ; 
um miðja nótt þá rennr signuð sólin; 
ó, sólar herra, ásján til vor snú ! 

Þín jólaljós, þó jarðnesk hverfi sólin, 
í Jesú nafni skíni til vor nú“."*) 

Guð gæfi, að sú stund mætti renna sem fyrst upp í lífi 
þínu, að þér auðnaðist að sjá Jesúm eins og hann er, sjá dýrð 
hans, dýrð sem hins eingetna iöðursins. En þú, sem á hinn 
bóginn trúir á Jesúm Krist og guðdóm hans, og því skipar þér 
í flokk með vinum hans, vertu sannr flokksmaðr. Láttu 
hvorki hleypidóma heimsins né ótta fyrir mönnum hræða þig 
frá að þjóna honum opinberlega og helga honum alla þína 
krafta. Vertu ekki í fiokki þeirra, sem að eins að nafninu eru 
kristnir, sem ekki hafa þor til þess að afneita honum opinber- 
lega, en ekki heldr þrek til að fylgja honum eftir. Gjörðu 
ekkert annað að markmiði lífs þíns en þetta eina, að elska 
Jesúm og lifa fyrir hann; og því betr sem þér tekst að leiða 
lífsstraumana frá Jesú inn í gjörvallt líf þitt, því betr munt þú 
reyna með Páli postula, að þú þarft ekki að fyrirverða þig 
fyrir Krists fagnaðarerindi, því að það er kraftr guðs til sálu- 
hjálpar sérhverjum, sem trúir. 


*) Úr jólanætr-ljóðum séra Matt. Jokkumssonar frá 1890.—,,Sam. “ VI, 2. 



3i 


—Nýkomið er út ágætt kver —Exodns — til skýringar 2. 
bók Mósesar eftir dr. R. F. Weidner, forstöðumann hins lút- 
erska prestaskóla í Chicago, gefið út í þeim bœ af Fleming 
H. Revell Company. Eftir sama höfund eru áðr út komin 
nokkur rit líkrar tegundartil skýringar bókum nýja testament- 
isirts, einnig i. Mósesbókar. Hinn sameiginlegi titill rita þess- 
ara er Studies in the Book. Seinna eiga að koma skýringar 
annarra gamla testamentis rita. 

Bœklingrinn, sem kemr með skýringar dr. Weidners á 2. 
bók Mósesar, er einkar hentugt rit fyrir sunnudagsskóla- 
kennara. Verðið er 50 cts. 

Dr. Weidner aðhyllist vitanlega ekki staðhœfingar hinnar 
niðrrífandi og neitandi biblíu-, kritíkar ‘. f formála kversins, 
sem þegar er um getið, segir hann meðal annars: ,,Margar 
kenningar, sem ýmsir þessara niðrrífandi biblíu-rannsakenda 
halda fram, gæti virzt eðlilegar í munni þeirra, sem neita til- 
veru persónulegs guðs, eða því, að guð geti opinberað sjálfan 
sig, eða þeirra, sem staðhœfa, að vér getum engri vissu náð 
um neitt, hvorki mannlegt né guðlegt, eða þeirra, sem hafa 
það fyrir satt, að guð opinberi sig að eins á náttúrlegan hátt, 
gegn um skynsemina og náttúruna;—en þegar þessum rök- 
semdum er beitt af mönnum, sem játa trú á yfirnáttúrlega op- 
inberan og sannleikann eins og hann ér opinberaðr fyrir 
Jesúm Krist og í honum, þá lætr það undarlega í eyrum. “ 

Önnur bók stœrri, sem heitir Theologia , eftir sama höf- 
und er einnig mjög nýlega komin út frá Fleming H. Revell 
útgáfu-félaginu. Þar er fram settr lærdómrinn um guð sam- 
kvæint biblíunni og nákvæmlega sýnt, hvernig hann var skil- 
inn í fornkirkjunni, á reformazíónartíðinni, og hvernig merkir 
guðfrœðingar hafi skilið hann allt fram á þennan dag. Bók 
þessi er einkar hentug fyrir guðfrœðisnemendr, enda aðallega 
þeim ætluð. 

Það liggja fieiri ritverk eftir dr. Weidner en flesta guð- 
frœðinga lútersku kirkjunnar í Ameríku. 

Fríkirkjusöfnuðrinn í Reykjavík hefir nú komið sér upp 
kirkju, sem kvað kosta nálægt tuttugu þúsundum króna—auk 
organs, er pantað hefir verið frá útlöndum og á að kosta 
þús. kr. Þetta ijrun vera einhver mesta kirkja á íslandi. 
Rúmar um þúsund manns. Hún var vígð 22. Febrúar af séra 
Ólafi Ólafssyni, áðr presti í Arnarbœli, nú ritstjóra ,,FjalIkon- 
unnar“. Hann á að verða prestr safnaðar þessa framvegis í 
stað séra Lárusar Halldórssonar, sem hefir þjónað söfnuðin- 
um frá því hann myndaðist haustið 1899. ,,í ráði kvað vera“ 



32 


-W 


-^segir , ,í>jóðviljinn“— ,,að raflýsa kirkjuna og kostnaðr við 
það áætlaðr um 2 þús. kr. “ Fólkstala saínaðarlima er sögð 
um eitt þúsund. Embættismenn og kaupmenn, sem bezt 
hafa peningaráð, eru ekki í hópi þessurn. M 4 kirkjuþygging 
þessi því.teljasl eigi lítið þrekvirki aí söínuðinum, Qg hvað 
sem kann-að rnega segja um andlega lífið meðal þess fólks, 
þá virðist það þó með fyrirtœki þessu hafa sannað, að frjáls 
kirkja, valdstjórninni algjörlega óháð, geti, þrátt fyrir fátœkt 
almennings, þrifizt á Islandi eins og í öllnm öðrum löndum. 

Islenzka er nú viðrkennd sem regluleg námsgrein fyrir þá 
nemendr, sem þeirrar kennslu óska, í fyrsta og annars árs 
deildum ém//<?^-skólanna hér í Winnipeg. Snemma í þessum 
mánuði varð þetta eftir talsverða baráttu samþykkt m'ðö meiri 
hluta atkvæða af hinni sameiginlegu kennslumála-stjórnarnefnd 
þeirra skóla. Að undanförnu hefir sú námsgrein áð eins verið 
deyfð í undirbúningsdeild Wesley-skólans með tilliti tij íslend- 
ínganna, er þar hafa stundað nám. — Væntanlega fær tunga 
vor hér enn meiri viðrkenning síðar. 

Séra Friðrik Hallgrímsson á Útskálum hefir svarað 
prestskölluninni frá Argyle-söfnuðunum því, að hann taki 
henni. Hann býstA'ið að koma hingað vestr í Ágústmánuði. 


Þýðing sú eftir hr. Jón Runólfsson á enska sálminum 
Jesns, Qover of my Sonl, sem birtist í þessu blaði, er ekki að 
öllu leyti ný. Sami maðr sneri sálminum fyrir nokkrum ár- 
um á íslenzku, og sú þýðing stendr f ,,Kennáranum“ III, 2 
(Des. 1899). Þá þýðing hefir hann síðan endrskoðað og til 
stórra muna bœtt. Og þessi endrbœtta þýðing kemr nú í 
,,Sam.“ Hinn enski frumhöfundr sálmsin#er Charles W ; es- 
ley (t 1788). Hann er stór-frægr fyrir sálma-skáldskap sinn, 
og þessi sálmr er einn .af hans allra ágætustu sálmum. 


Hr. Ólafr S. ' T “irsson, 644 William Ave., er féhirðþ:.,,Sameiningarinnar‘'. 

„VERÐI LJÓS!' - '••'a mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonan$>g Haralds Níels* 

sonar í Reykjavt.. ókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 

..EIMREIÐIN", eitt fjölbre^ii.^ ^afílegasta tímaritið á fslenzku. Ritgjörðir, mynd- 

ir. sögur, kvæði. Verð 40 cís. J - Éæst hjá H. S._ Bardal, .J. S. Bergmann o. fl. 

,,ÍSAFOLD‘\ lang-mesta blaðið á íslaii..- t tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 

$1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Wi„ .ig, er litsölumaðr. 


„SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskölablaðið ,,Kenn- 
arinn" fylgir með „Sam." í hverjum mánuði. Ritstjóri „Kennarans" er séra N. Stein* 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Árgangsverð beggja blaðanna að eins $1; 
greiðist fyrirfram'.— Skrifstofa ,.Sain.'“: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba.Canada.—■ 
Utgáfunefnd: Jón Bjapnason, (ritstjj, Friðrik J. Bergmann, Ócafr S. Þorgeirsson. 
Björn B. Jónsson, N. Steingrímr ^^lá-kssó'n. _ 

Prentsmiðja Lögberga. — WinnipeE. 


